YMDDYDDANION. 


BUDDIOLDEB   BEIBLAU  PE,  PAGANIAID. 

William — Boreu  da  i  chwi,  Thonias.  Buasai  ju  dda  genyf 
pe  buaseeh  yu  ein  capel  ni  neithiwr,  pan  oedd  ein  gweinidog  yn 
aon  ain  ddaulon  Beiblau  i'r  Pagauiaid.  0,  fel  y  teiinleni  wrth  ei 
wrando.  Tlvvyf  yn  siwr,  pe  buasech  chwi  yno,  nad  arosech  ragor 
gyda'r  Seiutiau. 

Thoinas — Wel,  rhowch  glywed  pa  beth  a  ddywedodd;  hwyrach 
fod  gunddo  rywbeth  werth  ei  wrando.  Buais  fy  hunan  yn  arfer 
gẃrando  líarter  ar  yr  Iudependiaid  yu  son  am  y  pagauiaid. 

William — Dywedodd  fod  rhwyrnau  mawr  ar  Gristionogion  y 
wlad  hou  i  anfou  y  Beibl  i  blith  y  paganiaid,  yn  eu  hiaith  eu 
hunain,  fel  y  gallont  wybod,  iel  ninnau,  am  fi'ordd  y  bywyd. 
Myuegodd  am  y  nîiloedd  a  ysgubir  bob  blwyddyu  i'r  byd  arall, 
yn  amddií'ad  o'r  gyfrol  santaidd ;  a  dywedodd  y  dylem  ui  werth- 
fawrogi  ein  breintiau,  o  herwydd  fod  genym  gymmaint  o  Feiblau, 
a  theimlo  hefyd  dros  y  paganiaid. 

Thomaa — Ai  dyna  fel  y  dywedaí  ef,  ynte  ?  Mne  y  Beibl  yn 
dda  ac  yn  ddefuyddio]  i  hawb,  mae  yn  wir,  ond  pa  le  y  cawsoch 
chwi  gommisiwn  i  gyfìeithu,  cyhoeddi,  a  dosparthu  y  Beibl  i'r 
paganiaid,  na  neb  arall  ?  Te  roddwyd  commisiwn  i  bregethu  yr 
efeugyl  i'r  hoJl  genedloedd,  ond  nid  i  chwi  y  rhoddwyd  ef,  eithr 
i'r  deuddeg  i.pustoi ;  ond  ui  roddwyd  commiasiwn  i  ueb  gyiìeilhu 
a  dosparthu  beiblmu !  Os  ydych  am  ddilyn  yr  apostolion,  gad- 
ewch  y  cýfau  yn  llonydd,  a  phregethwcb  yr  efengyl  yn  unig. 
Nid  yr  eí'eugyl  yw  y  Beibl,  eanys  yu  mhell  wedi  dechreu  pregethu 
yr  efengy),  yr  ysgrifenwyd  ilawer  o'i  gyunwysiad.  Ni  ail  y 
Beìbl  aciiub  neb  ;  yr  efeugyl,  yr  hon  yw  y  "  trysor''  sydd  mewn 
kí  llestii  pridJ,''  yn  uuig  sydd  yn  achub.  Mae  y  Beibl  yn  sicr  o 
fod  yn  rhwystr  mawr  i'ch  cenadon  chwi  ac  ereill  yn  mhlith  y 
paganiaid. 

Williain — Pa  fodd  yn  y  byd  y  gaìl  y  Beibl  fod  yn  rhwystr  ? 
Thomas — O  berwydd  ei  í'od  yn  dweyd  ynghylch  pob  peth  braidd 
yn  hollol  groes  i'ch  cenadon  chwi.  Tra  y  dyweda  y  cenadon  mai 
taenellu  o  lesí,r  a  wneir  yn  y  hedydd,  a  hyny  ar  fabanod  a  phawb; 
ac  uad  ydyw  er  maddeuant  pechodau,  nap  ychwaith  o  bwys  mawr, 
y  Beiul  a  dystia,  "  A  hwy  a  fedyddiwyd  ganddo  eíyn  yr  Iorddoneu 


gan  gyffesu  eu  pechodau,"  yr  hyn  ni  allai  plant;  ac  "  oddieithr 
geni  dyn  o  ddwfr,  ac  o'r  Ysbryd,  ni  ddichon  efe  fyned  i  mewn  i 
deyrnas  Dduw.  Tra  dywed  y  cenadon  mai  ffolineb  yw  gosod 
dwylaw  ar  ol  bedyddio,  tystia  y  Beibl  i  ddau  o'r  apostolion  orfod 
myned  i  waered  at  y  Samariaid  er  gosod  dwylaw,  cyn  y  gallent 
dderbyn  yr  Ysbryd  Glan.  Tra  dywed  y  cenadon  nad  oes  arwydd- 
ion  i  ganlyn  neb  ond  yr  apostolion,  tystia  y  Beibl,  "  A'r  arwyddion 
hyn  a  ganlynant  y  rhai  a  gredant.y  Tra  dywed  y  cenadon  am 
beidio  dysgwyl  y  doniau  ysbrydol,  tystia  y  Beibl  y  dylid  eu 
"  deisyf."  Tra  dywed  y  cenadon  nad  yw  yr  Ysbryd  yn  cael  ei 
roddi  yn  awr  yn  ei  ddoniau  eglurhaol  megys  cynt,  tystia  y  Beibl 
fod  yr  addewid  o  hyny  "  i  bawb  yn  mhell,"  a  dywed,  "  Eithr  eglur- 
had  yr  Ysbryd  a  roddir  i  bob  un.''  Tra  dywed  y  cenadon  nad  oes 
dim  eisieu  apostolion  a  phrophwydi,  &c,  tystia  y  Beibl  i'r  rhai 
hyny  gael  eu  gosod  yn  yr  eglwys  "  i  berffeithio  y  saint,  i  waith  y 
weinidogaeth,  i  adeilad  corff  Crist,  hyd  oni  ymgyfarfyddom  oll 
yn  undeb  ffydd.''  Tra  dywed  y  cenadon  am  yru  am  ddoctoriaid 
at  y  claf,  tystia  y  Beibl  dros  alw  ato  henuriaid  yr  eglwys. 
Mewn  gwirionedd,  beth  bynag  a  ddywed  y  cenadon,  mae  y  Beib^ 
yn  siwr  o'u  croesi ;  ac  y  mae'r  paganiaid,  os  ydynt  yn  gallu  dar- 
llen,  yn  ffolach  nag  anifeiliaid,  os  credant  y  Beibl  a'r  cenadon. 
Buasai  yn  well  i'r  cenadon  argraffu  eu  cyffes  ffydd,  a  gadael  y 
Beibl  i'r  Saint,  y  rhai  yn  uuig  sydd  yn  unol  ag  ef  yn  mhob  peth. 

William — Wel,  yn   wir,  Thomas,  eich    cwrdd   chwi   oedd   y  lwc 
creu  i  mi  erioed.     Ffarwel  yn  awr;  byddwn  yn  fiodyr  cyn  hir. 


Y  PARCHEDIG  A'R  PAGAN. 

Parchedig — Wel,  gyfaill,pa  beth  a  feddyliwch  am  ein  crefydd 
ni  yn  awr,  canys  mi  welaf  eich  bod  wedi  darllen  llawer  ar  y 
Beibl  ? 

Pagan — Wel,  yn  wir,  syr,  mae  yn  rhaid  cyfaddef,  yn  ol  yr 
hyn  a  ddarllenais  yn  y  Testament  Newydd,yr  hwn  a  ddywedasoch 
fod  pob  gair  o  hono  yn  wir,  fod  eglwys  Dduw  yn  rhagori  llawer 
ar  ddim  a  glywais  son  am  dano  o'r  blaen.  Mae  llawer  o  honom 
ni,  greaduriaid  duon,  yn  diolch  am  gael  gafael  ar  y  fath  oleuni, 
ac  yn  penderfynu  gadael  y  duwiau  pren  a  maen,  ac  arddel  eich 
Duw  chwi. 

Parch. — Pa  ranau  a  fuoch  chwi  yn  ddarllen  ? 


Pagan — Y  ddeuddegfed  bennod  o  I  Corinthiaid ;  raae  y  28  adn. 
yn  dweyd  i  Dduw  osod  yn  yr  eglwys,  "  yn  gyntaf  npostolion. 
yn  ail  prophwydi,  yn  drydydd  athrawon  ;  yna  gwyrthiau,  wedi 
hyny  doniau  i  iachâu,  cynnorthwyau,  llywodraethau,  rhywiog- 
aethau  tafodau.''     Mae  pethau  felly  yn  ardderchog. 

Parch. — Ond  cofiwch,  gyfaill  hach,  nid  yw  y  pethau  yna  yn 
yr  eglwys  yn  awr. 

Pagan — A  oes  dira  apostolion  ynddi  ? 

Parch. — Nac  oes,  canys  nid  oes  eu  heisieu  yn  yr  oes  hon. 

Pagan — Mae  ynddi  brophwydi,  feallai  ? 

Parch. — Nac  oes ;  mae  y  rhai  hyny  hefyd  wedi  eu  tynu  o'r 
eglwys. 

Pagan — Mae  llawer  o  wyrthiau  ynddi,  ond  odid;  canys  y 
mae  eich  Duw  chwi  yn  alluog  iawn,  ac  yn  gwneuthur  pethau 
mawrion. 

Parch. — Gwyrthiau,  yn  wir!  nac  oes  un.  Gwell  i  chwi  fyned 
i  Brydain  at  y  Mormoniaid,  os  ydych  am  ddwlni  felly. 

Pagan — Wel,  fe  allai  fod  doniau  iachâu  ynddi,  ynte.  Mae  y 
rhai  hyny  yn  sicr  o  íod  yn  ddefnyddiol  iawn. 

Parch. — Na,  nid  yw  y  rhai  hyny  ynddi  ychwaith  yn  awr,  ac 
nid  oes  eu  heisieu  mwyach. 

Pagan  —  Wel,  beth  am  y  rhywiogaethau  tafodau,  &c. :  mae  yn 
rhaid  fod  rhai  o  honynt  hwy  genych. 

Parch.— Gyfaill  bach,  y  maent  oll  wedi  darfod  yn  wir. 

Pagan — Wel,  syr,  chwi  sydd  yn  gwybod  oreu  am  byny :  ond 
fe  wn  i  hyn,  os  yw  yr  holl  bethau  a  osododd  eich  Duw  chwi  yn 
ei  eglwys  wedi  eu  tynu  allan  o  honi,  neu  wedi  darfod,  mae  yn 
eglur  ddigon  fod  yr  cglwys  wedi  darfod  hefyd.  Hwriwch,dyma 
eich  Beibl  yn  ol  i  chwi ;  mae  ef  neu  chwi  yn  gelwyddog  iawn, 
Meddyliais  losgi  fy  eilun  dduw  neithiwr,  ond  y  mae  yn  dda 
genyf  yn  awr  na  wneuthum  felly,  onide  buaswn  heb  dduw  na 
chrefydd  yn  y  byd. 


CREDO  SAINT  Y  DYDDIAU  DIWEDDAF. 

Credwn  yn  Nuw  y  Tad  tragywyddol,  a'i  Fab  lesu  Grist,  ac  yn 
yr  Ysbryd  Glân. 

Credwn  y  caiff  dynion  eu  cospi  am  eu  pechodau  eu  hunain,  a« 
aid  am  droseddiadau  Adda. 


Credwn  niai  trwy  iawn  Crist  y  gall  holl  ddynolryw  gael  eu 
h  ichub,  urwý  ufyddhau  i  gyfreitbiau  ao  ordinhadau  yr  efengyl. 

Credwn  mai  yr  ordinbadau  hyb  yw — Yn  laf, — Ffydd  yn  yr 
Arglwydd  lesu  Grist.  Yn  2il, — Edil'eirwch.  Yn  3ydd, — Bedydd 
trwy  drochiad  er  maddeuant  pechodau,  Yu  4ydd, — Gosodiad 
dwylaw  er  derbyn  dawn  yr  Y'sbryd  Glân.  i n  ômed, — Sẃperyí 
.Arglwydd. 

Credwn  fod  yn  rhaid  i  ddynion  gael  eu  galw  gan  Dduw  trwy 
ysbrỳdoliaeth,  a  thrwy  osodiad  dwylaw  y  rhai  byny  a  awdurdod- 
wyd  yn  gyíreithlawn  i  bregethu  yr  efengyl  a  gweiuyddu  ei 
hordinhadau. 

Credwn  yn  yr  un  rheoleiddiad  a  fodolai  yn  yr  eglwys  gvntefig, 
■ef  apostolion,  prophwydi,  eíengylwyr,  bugeiliad,  athrawou,  &c. 

Credwn  yn  ngalluoedd  a  douiau  yr  efengỳl  dragywyddol,  sef 
y  ddawn  o  ü'yrìd,  gwaliauiaeth  yebrydoedd,  prophwydoliaeth,  dad- 
guddiad,  gweledigaetb.au,  iacbâu,  tafodau,  a  chyüeithad  tafodau, 
doethiueb,  cnriad,  brawdgarwcb,  6cc. 

Credwn  uir  Duw  sydd  yn  ysgrifenedig  yn  y  Beibl,  credwu 
hefyd  air  Duw  sydd  yn  ysgrifenedig  yu  Llyfr  Murraon,  ac  yu 
ìnhob  llyfr  da  arall. 

Credwu  yr  oll  y  rnae  Duw  wedi  ddadguddio,  yr  oll  y  mae  yn 
ddadguddio  yn  awr,  a  chredwu  y  dad^udiJiu  efe  etto  iawer  ycli- 
waneg  o  bethau  mawr  a  phwysig  perthynol  i  deyrnas  Dduw  ac 
ail-ddyfodiad  y  Messiah. 

Credwn  yTn  llythyrenol  gasgliad  Israel,  ac  adferiad  y  deg 
llwyth ;  fod  Seion  i  gael  ei  sefydlu  ar  y  cyfan.ìir  gorllewinol,  fod 
Crist  i  deyrnasu  yn  bersouol  ar  y  ddaear  aui  fii  o  llynyddoedd,  a 
bod  y  ddaear  i  gaol  ei  badnewyddu  a  derbyn  ei  gogoniaut 
paradwysaidd. 

Credwn  yn  adgyfodiad  llythỳrônol  y  corff,  ac  y  cÿfyd  y  nieirw 
yn  Nghrist  yn  gyntaf,  ac  na  fydd  y  lleill  o'r  nieirw  fyw  drachefn 
hyd  ues  y  darfyddo  y  mil  biyiiyddoedd. 

Honwn  y  fraint  o  addoli  y  Duw  Hollalluog  yn  ol  cyfarwydd- 
iadau  ein  cydwybodau  beb  ein  haflouyddu,  a  cbauiatawn  i  bawb 
ereill  yr  un  fraint,  addoleut  ìle  ac  fol  y  inynont. 

Credwn  mewn  bod  yn  ddarostyngedig  i  fioniuoedd,  breninesau, 
llywyddion,  lly wodraethwyr,  ac  ustusiaid,  ac  uiewn  ufyddhau, 
•parchu  a  dai  i  fyny  y  gyfraith. 

Credwn  mewn  bud  yu  onest,  geirwir,  diwair,  cymmedrol,  baal- 
ionus,  rhioweddol,  ac  uuiawn,  ac  niewn  gwneutiiur  d-aioui  i  bawb; 
yn  wir,  galiwn  ddweyd  ein  bod  yn  dilyn  cyngbor  Paul,  yr  ydym 
"yn  credu  pob  ditu,"  yr  ydym  "  yu  gobeithio  pob  diiu,"  yr  ydyiu 
wedi  dyoddef  llawer  iawn  c  bethau,  ac  yn  goheithio  bod  yn  abl  i 
"  ddyoddef  pob  diin."  Ymgeisiwn  ar  ol  pob  peth  rhinweddol, 
teilwng,  dymuuol,  a  chyiniueradwy,  gau  edrych  yu  mlaeu  ar 
"  daledigaetb  y  gwobrwy." 

[Allan  o  Udgorn  Seion.] 

Argraftuyd  gan  J.  Davis,  Geoigetown,  MeitbyiTjdlil. 


